OMUSAAYI 


N'aweebwa obutuukirivu bwereere olw'ekisa kye 
olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu: Katonda 
gwe yateekawo okutangirira olw'okukkiriza mu 
musaayi gwe, okulangirira obutuukirivu bwe 
olw'okusonyiyibwa ebibi eby'edda, 
olw'okugumiikiriza kwa Katonda; Okulangirira mu 
kiseera kino obutuukirivu bwe: alyoke abeere 
omutuukirivu, era omuwa obutuukirivu eri oyo 
akkiriza Yesu. Abaruumi 3:24-26 


N'ayogera nti Okoze ki? eddoboozi ly'omusaayi gwa 
muganda wo linkaabira nga liva wansi. Era kaakano 
okolimiddwa okuva ku nsi eyayasamya akamwa kaayo 
okuweebwa omusaayi gwa muganda wo okuva mu 
mukono gwo; Olubereberye 4:10-11 


Naye ennyama n'obulamu bwayo, omusaayi gwayo, 
temulya. Era mazima omusaayi gwammwe ogw’obulamu 
bwammwe ndisaba; mu mukono gwa buli nsolo ndigisaba, 
ne mu mukono gw'omuntu; mu mukono gwa muganda wa 
buli muntu ndisaba obulamu bw'omuntu. Buli ayiika 
omusaayi gw'omuntu, omusaayi gwe guliyiibwa mu muntu: 
kubanga yakola omuntu mu kifaananyi kya Katonda. 
Olubereberye 9:4-6 


Lewubeeni n'abagamba nti Temuyiwa musaayi, naye 
musuule mu kinnya kino ekiri mu ddungu, so 
temumukwatako mukono; alyoke amugobe mu mikono 
gyabwe, amuwe nate eri kitaawe. Yuda n'agamba baganda 
be nti Kigasa ki singa tutta muganda waffe ne tukweka 
omusaayi gwe? Ne baddira ekkanzu ya Yusufu, ne batta 
omwana gw'embuzi, ne bannyika ekkanzu mu musaayi; 
Olubereberye 37:22,26,31 


Lewubeeni n'abaddamu ng'agamba nti, “Ssayogera 
nammwe nga njamba nti Temuyonoona mwana; era 
temwagala kuwulira? n'olwekyo, laba, n’omusaayi gwe 
gwetaagibwa. Olubereberye 42:22 


Yuda kiwuka kya mpologoma: okuva mu muyiggo, mwana 


wange, olinnye: yafukamira wansi, n'agalamira 
ng'empologoma, era ng'empologoma enkadde; ani 
anaamuzuukusa? Omuggo tegujja kuva mu Yuda, 


newakubadde omuteesi w'amateeka wakati w'ebigere bye, 
okutuusa Siro lw'ajja; era gy'ali okukuņņpaanyizibwa 
kw'abantu. Ng'asiba omwana gw'embuzi ye ku muzabbibu, 
n'omwana gw'endogoyi ye ku muzabbibu omulungi; 
n'ayoza ebyambalo bye mu wayini, n'engoye ze mu 
musaayi gw'emizabbibu: Amaaso ge galiba mamyufu 
olw'omwenge, n'amannyo ge ganaabanga geeru n'amata. 
Olubereberye 49:9-12 


Awo olulituuka, bwe batakkiriza n'obubonero buno obubiri, 
so ne batawulira ddoboozi lyo, oliddira ku mazzi 
ag'omugga n'ogayiwa ku lukalu: n'amazzi g'oggyamu 
omugga gulifuuka omusaayi ku lukalu. Okuva 4:9 


Bw'ati bw'ayogera Mukama nti Mu kino mulitegeera nga 
nze Mukama: laba, ndikuba n'omuggo oguli mu mukono 
gwange ku mazzi agali mu mugga, ne gafuuka omusaayi. 
N'ebyennyanja ebiri mu mugga birifa, n'omugga guliwunya; 
n'Abamisiri balikyawa okunywa ku mazzi g'omugga. 
Mukama n'agamba Musa nti Gamba Alooni nti Ddira 
omuggo gwo, ogolole omukono gwo ku mazzi g'e Misiri, 
ku migga gyago, ne ku migga gyabwe, ne ku bidiba 
byabwe, ne ku bidiba byabwe byonna eby'amazzi, basobole 
okufuuka omusaayi; n'omusaayi gubeere mu nsi yonna ey'e 
Misiri, mu bibya eby'emiti ne mu bibya eby'amayinja. 
Musa ne Alooni ne bakola bwe batyo, nga Mukama bwe 
yalagira; n'asitula omuggo, n'akuba amazzi agaali mu 
mugga, mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be; 
amazzi gonna agaali mu mugga ne gafuuka omusaayi. 
Ebyennyanja ebyali mu mugga ne bifa; Omugga ne 


guwunya, Abamisiri ne batasobola kunywa ku mazzi 
g'omugga; ne wabaawo omusaayi mu nsi yonna ey'e Misiri. 
Okuva 7:17-21 


Era banaddiranga ku musaayi, ne bagukuba ku bikondo 
by’enjuyi zombi ne ku kikondo eky’okungulu 
eky’ennyumba mwe banaagirya. Era omusaayi guliba gye 
muli akabonero ku mayumba mwe muli: era bwe ndiraba 
omusaayi, ndibayitako, so kawumpuli teguliba kubazikiriza, 
bwe ndikuba ensi y'e Misiri. Era munaddiranga ekibinja 
ky'ekibumba, ne mukinnyika mu musaayi oguli mu 
ssowaani, ne mukuba enkoba n'emiggo ebiri egy'ebbali 
n'omusaayi oguli mu ssasi; so tewali n'omu ku mmwe 
anaafulumanga ku mulyango gw'ennyumba ye okutuusa ku 
makya. Kubanga Mukama aliyita okutta Abamisiri; era 
bw'aliraba omusaayi nga guli ku mugongo ne ku bikondo 
eby'enjuyi zombi, Mukama aliyita ku mulyango, 
n'atakkiriza muzikirizi kuyingira mu mayumba gammwe 
okubakuba. Okuva 12:7,13,22-23 


Omubbi bw'asangibwa ng'amenya, n'akubwa n'afa, tewaali 
kumuyiwa musaayi. Enjuba bw'eneeva ku ye, wabaawo 
omusaayi oguyiibwa ku lulwe; kubanga asaanidde 
okuddiza mu bujjuvu; bw'aba nga talina kintu kyonna, kale 
anaatundibwa olw'obubbi bwe. Okuva 22:2-3 


Towangayo musaayi gwa ssaddaaka yange n'omugaati 
oguzimbulukuse; so amasavu ga ssaddaaka yange 
tegalisigalawo okutuusa ku makya. Okuva 23:18 


Musa n'addira ekitundu ky'omusaayi n'aguteeka mu bibya; 
n'ekitundu ky'omusaayi n'amansira ku kyoto. Musa 
n'addira omusaayi n'agumansira ku bantu, n'agamba nti 
Laba omusaayi gw'endagaano Mukama gye yakola 
nammwe ku bigambo bino byonna. Okuva 24:6,8 


Era oliddira ku musaayi gw'ente ennume, n'oguteeka ku 
mayembe g'ekyoto n'olugalo lwo, n'oyiwa omusaayi 
gwonna ku mabbali g'ekyoto. Era olitta endiga ennume, 
n'oddira omusaayi gwayo n'ogmansira ku kyoto. Olwo 
onootta endiga ennume, n'oddira ku musaayi gwayo, 
n'ogiteeka ku ntikko y'okutu okwa ddyo okwa Alooni, ne 
ku nsonga y'okutu okwa ddyo okwa batabani be, ne ku 
kigalo ekinene eky'omukono gwabwe ogwa ddyo ne ku 
ekigere ekinene eky'ekigere kyabwe ekya ddyo, era 
omusaayi gumansira ku kyoto okwetooloola. Era oliddira 
ku musaayi oguli ku kyoto ne ku mafuta agafukibwako 
amafuta, n'omansira ku Alooni ne ku byambalo bye ne ku 
batabani be ne ku byambalo by'abaana be: n'atukuzibwa , 
n’ebyambalo bye, ne batabani be, n'ebyambalo bya 
batabani be wamu naye. Okuva 29:12,16,20-21 


Alooni anaatangiriranga ku mayembe gaakyo omulundi 
gumu mu mwaka n'omusaayi gw'ekiweebwayo olw'ekibi 
eky'okutangirira: omulundi gumu mu mwaka 
anaakitangiriranga emirembe gyammwe gyonna: kitukuvu 
nnyo eri Mukama. Okuva 30:10 


Towangayo musaayi gwa ssaddaaka yange 
n'ekizimbulukusa; so n'ekiweebwayo eky'embaga 
ey'Okuyitako tekirekebwanga ku makya. Okuva 34:25 


Era anaattanga ente ennume mu maaso ga Mukama: ne 
bakabona, batabani ba Alooni, banaaleeta omusaayi, ne 
bamansira omusaayi okwetooloola ku kyoto ekiri ku 
mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. Anaakittira 
ku luuyi olw'ekyoto ku luuyi olw'obukiikakkono mu maaso 
ga Mukama: ne bakabona, batabani ba Alooni, 
banamansira omusaayi gwe okwetooloola ku kyoto. Awo 
kabona anaakireeta ku kyoto, n'asikambula omutwe gwe, 
n'agyokya ku kyoto; n'omusaayi gwayo gunaassibwa ku 
mabbali g'ekyoto: Eby'Abaleevi 1:5,11,15 


Anaassa omukono gwe ku mutwe gw'ekiweebwayo kye, 
n'aguttira ku mulyango gw'eweema 
ey'okusisinkanirangamu: ne batabani ba Alooni bakabona 
banaamansira omusaayi ku kyoto okwetooloola. Anaassa 
omukono gwe ku mutwe gw'ekiweebwayo kye, n'aguttira 
mu maaso g'eweema ey'okusisinkanirangamu: batabani ba 
Alooni banaamansira omusaayi gwayo okwetooloola ku 
kyoto. Anaassa omukono gwe ku mutwe gwayo, n'aguttira 
mu maaso g'eweema ey'okusisinkanirangamu: batabani ba 
Alooni banaamansira omusaayi gwayo ku kyoto enjuyi 
zonna. Linaabanga tteeka eritaggwaawo eri emirembe 
gyammwe mu byonna mwe mubeera, temulyanga masavu 
newakubadde omusaayi. Eby’ Abaleevi 3:2,8,13,17 


Kabona eyafukibwako amafuta anaaddiranga ku musaayi 
gw'ente ennume, n'aguleeta ku weema 
ey'okusisinkanirangamu: Kabona anaannyika olugalo lwe 
mu musaayi, n'amansira ku musaayi emirundi musanvu mu 
maaso ga Mukama, mu maaso g'eggigi ekifo ekitukuvu. 
Era kabona anaateekanga ku musaayi ku mayembe 
g'ekyoto eky'obubaane obuwooma mu maaso ga Mukama, 
ekiri mu Weema ey'Okukunyaanirangamu; era anaayiwa 
omusaayi gwonna ogw'ente ennume wansi w'ekyoto 
eky'ekiweebwayo ekyokebwa, ekiri ku mulyango 
gw'eweema ey'okusisinkanirangamu. Eby’ Abaleevi 4:5-7 


Kabona eyafukibwako amafuta anaaleeta ku musaayi 
gw'ente ennume mu Weema ey'okusisinkanirangamu: 
Kabona anaannyika olugalo lwe mu musaayi ogumu, 
n'agumansira emirundi musanvu mu maaso ga Mukama, 
mu maaso g'eggigi. Ku musaayi ogumu anaaguteekanga ku 
mayembe g'ekyoto ekiri mu maaso ga Mukama, ekiri mu 
Weema ey'Okukuņņaanirangamu, n'ayiwa omusaayi 
gwonna wansi w'ekyoto eky'ekiweebwayo ekyokebwa ekiri 
ku oluggi lw'eweema ey'okusisinkanirangamu. 
Eby’ Abaleevi 4:16-18 


Kabona anaaddiranga ku musaayi gw'ekiweebwayo 
olw'ekibi n'olugalo lwe, n'aguteeka ku mayembe g'ekyoto 
eky'ebiweebwayo ebyokebwa, n'ayiwa omusaayi gwe 
wansi ku kyoto eky'ekiweebwayo ekyokebwa. Kabona 
anaaddiranga ku musaayi gwayo n'olugalo lwe, n'aguteeka 
ku mayembe ag'ekyoto eky'ebiweebwayo ebyokebwa, 
n'ayiwa omusaayi gwonna wansi w'ekyoto. Kabona 
anaaddiranga ku musaayi gw'ekiweebwayo olw’ekibi 
n’olugalo lwe, n’aguteeka ku mayembe g'ekyoto 
eky’ekiweebwayo ekyokebwa, n'ayiwa omusaayi gwonna 
wansi w'ekyoto: Eby’ Abaleevi 4:25,30 ,34 


Anamansiranga ku musaayi gw'ekiweebwayo olw'ekibi ku 
mabbali g'ekyoto; n'omusaayi ogusigaddewo 


gunaassibwanga wansi 
olw'ekibi. Eby’Abaleevi 5:9 


w'ekyoto: kye kiweebwayo 


Buli ekinaakwata ku nnyama yaakyo kinaabanga kitukuvu: 
n'omusaayi gwakyo bwe gumansiranga ku kyambalo 
kyonna, onoozanga ekyo kye kyamansira mu kifo 
ekitukuvu. Era tewali kiweebwayo olw'ekibi, omusaayi 
gwonna oguleeteddwa mu Weema 
ey'Okukunyaanirangamu, okutabagana nabyo mu kifo 
ekitukuvu, kinaalibwanga: kinaayokebwa mu muliro. 
Eby’ Abaleevi 6:27,30 


Mu kifo we battiranga ekiweebwayo ekyokebwa 
banaattiranga ekiweebwayo olw'omusango: n'omusaayi 
gwakyo anaamansiranga okwetooloola ku kyoto. Era ku 
kyo anaawangayo ekimu ku kiweebwayo kyonna 
ekiweebwayo eri Mukama, era kinaabanga kya kabona 
amansira omusaayi gw'ebiweebwayo olw'emirembe. Era 
temulyanga musaayi gwonna, ka gubeere gwa binyonyi 
oba gwa nsolo, mu kifo kyonna mwe mubeera. Omuntu 
yenna alya omusaayi ogw'engeri yonna, n'emmeeme eyo 
anaazikirizibwa mu bantu be. Mu batabani ba Alooni, 
anaawangayo omusaayi gw'ebiweebwayo olw'emirembe 
n'amasavu, anaabanga n'ekibegabega ekya ddyo. 
Eby’ Abaleevi 7:2,14,26,27,33 


N'agitta; Musa n'addira omusaayi n'aguteeka ku mayembe 
g'ekyoto okwetooloola n'olugalo lwe, n'atukuza ekyoto, 
n'ayiwa omusaayi wansi w'ekyoto, n'agutukuza, 
okutabagana ku kyo. N'agitta; Musa n’amansira omusaayi 
ku kyoto okwetooloola. N'agitta; Musa n'addira ku 
musaayi gwakyo, n'agussa ku ntikko y'okutu kwa Alooni 
okwa ddyo, ne ku kigere ekinene eky’omukono gwe ogwa 
ddyo, ne ku kigere ekinene eky’ekigere kye ekya ddyo. 
Awo n'aleeta batabani ba Alooni, Musa n'ateeka ku 
musaayi ku ntikko y'okutu kwabwe okwa ddyo ne ku 
engalo ensajja ez'emikono gyabwe egya ddyo ne ku bigere 
ebinene eby'ebigere byabwe ebya ddyo: Musa n'amansira 
omusaayi ku kyoto enjuyi zonna. Musa n'addira ku mafuta 
agafukibwako amafuta ne ku musaayi ogwali ku kyoto, 
n'abimansira ku Alooni ne ku byambalo bye ne ku batabani 
be ne ku byambalo bya batabani be wamu naye; n'atukuza 
Alooni n'ebyambalo bye, ne batabani be, n'ebyambalo bya 
batabani be. Eby’ Abaleevi 8:15,19,23,24,30 


Batabani ba Alooni ne bamuleetera omusaayi: n'annyika 
engalo ye mu musaayi, n'aguteeka ku mayembe g'ekyoto, 
n'ayiwa omusaayi wansi ku kyoto: N'atta ekiweebwayo 
ekyokebwa; batabani ba Alooni ne bamuleetera omusaayi 
gwe yamansira ku kyoto. N’atta n'ente ennume n'endiga 
ennume okuba ssaddaaka ey’ebiweebwayo olw’emirembe, 
ebyali eby'abantu: batabani ba Alooni ne bamuwaayo 
omusaayi, gwe yamansira ku kyoto okwetooloola, 
Eby'Abaleevi 9:9,12,18 


Ate ekinyonyi ekiramu, anaakitwalanga, n'omuti 
gw'emivule, n'emmyufu, ne hisopo, n'abinnyika 
n'ekinyonyi ekiramu mu musaayi gw'ekinyonyi ekyattibwa 
ku mazzi agakulukuta: ne kabona ddira ku musaayi 
ogw'ekiweebwayo olw'omusango, kabona anaaguteeka ku 
ntikko y'okutu  okwa ddyo  okw'oyo agenda 
okulongoosebwa, ne ku kigere ekinene eky'omukono gwe 
ogwa ddyo, ne ku kigere ekinene eky'ekigere kye ekya 


ddyo. Era ku mafuta agasigaddewo agali mu mukono gwe, 
kabona anaateekanga ku ntikko y'okutu okwa ddyo 
okw'oyo agenda okulongoosebwa, ne ku kigere ekinene 
eky'omukono gwe ogwa ddyo, ne ku kigere ekinene 
eky'ekigere kye ekya ddyo; ku musaayi ogw'ekiweebwayo 
olw'omusango: Era  anaatta omwana gw'endiga 
ogw'ekiweebwayo olw'omusango, kabona anaaddiranga ku 
musaayi ogw'ekiweebwayo olw'omusango, n'aguteeka ku 
ntikko y'okutu okwa ddyo okwoyo agenda 
okulongoosebwa , era ku mukono gwe ogwa ddyo, ne ku 
kigere ekinene eky’ekigere kye ekya ddyo: kabona aliteeka 
ku mafuta agali mu ngalo ze ku nsonga y'okutu okwa ddyo 
okw'oyo agenda okuyonja, ne ku engalo ensajja 
ey'omukono gwe ogwa ddyo, ne ku kigere ekinene 
eky'ekigere kye ekya ddyo, ku kifo eky'omusaayi 
ogw'ekiweebwayo olw'omusango: Era anaaddiranga omuti 
gw'omuvule, ne hisopu, n'emmyufu, n'ekinyonyi ekiramu, 
era bannyika mu musaayi gw'ekinyonyi ekittiddwa ne mu 


mazzi agakulukuta, omansira ennyumba emirundi musanvu: 


Era anaalongoosa ennyumba n'omusaayi gw'ekinyonyi, 
n'amazzi agakulukuta, n'ekinyonyi ekiramu ne n'ekinyonyi 
ekiramu omuti gw'omuvule, n'omuti gwa hisopo, 
n’ogw’ erangi emmyufu: Eby’ Abaleevi 
14:6,14,17,25,28,51,52 


Anaddiranga ku musaayi gw'ente ennume, n'agumansira 
n'olugalo lwe ku ntebe ey'okusaasira ku luuyi 
olw'ebuvanjuba; era mu maaso g'entebe y'okusaasira 
anaamansiranga ku musaayi n'olugalo lwe emirundi 
musanvu. Olwo anaatta embuzi ey'ekiweebwayo olw'ekibi, 
eri abantu, n'aleeta omusaayi gwayo munda mu ggigi, 
n'akola omusaayi ogwo nga bwe yakola ku musaayi 
gw'ente, n'agumansira ku ntebe y'okusaasira ne mu maaso 
entebe y'okusaasira: Era anaafulumanga n'agenda ku kyoto 
ekiri mu maaso ga Mukama, n'akitangirira; n'addira ku 
musaayi gw'ente ennume n’ogw’embuzi, n'agusiiga ku 
mayembe g'ekyoto okwetooloola. Ku musaayi 
anaagumansirako n'olugalo lwe emirundi musanvu, 
n'agurongoosa, n'agutukuza okuva ku butali bulongoofu 
bw'abaana ba Isiraeri. N'ente ennume ey'ekiweebwayo 
olw'ekibi n'embuzi ey'ekiweebwayo olw'ekibi, omusaayi 
gwayo ogwaleetebwa okutangirira mu kifo ekitukuvu, 
omuntu anaabitwalanga ebweru w'olusiisira; era baliyokya 
mu muliro amalusu gaabwe n'ennyama yaabwe n'obusa 
bwabwe. Eby'Abaleevi 16:14,15,18,19,27 


Awo kabona anaamansiranga omusaayi ku kyoto kya 
Mukama ku mulyango gw'eweema 
ey'okusisinkanirangamu, n'amasavu ago n'ayokyanga 
evvumbe eddungi eri Mukama. Omuntu yenna ali mu 
nnyumba ya Isiraeri oba ku bannaggwanga ababeera mu 
mmwe, alya omusaayi ogw'engeri yonna; Ndissa amaaso 
gange eri emmeeme oyo alya omusaayi, ne mmuggya mu 
bantu be. Kubanga obulamu bw'omubiri buli mu musaayi: 
era mbuwadde ku kyoto okutangirira emyoyo gyammwe: 
kubanga gwe musaayi ogutangirira emmeeme. Kyennava 
pgamba abaana ba Isiraeri nti, “Tewali muntu yenna ku 
mmwe anaalyanga musaayi, so n’omugwira abeera mu 
mmwe talyanga musaayi.” N'omuntu yenna ali mu baana 
ba Isiraeri oba ku bannaggwanga ababeera mu mmwe, 
ayigga n'akwata ensolo yonna oba ennyonyi yonna eyinza 
okuliibwa; anaayiwa omusaayi gwayo, n'agubikka enfuufu. 
Kubanga bwe bulamu bw'omubiri gwonna; omusaayi 


gwayo gwa bulamu bwayo: kyenva nyamba abaana ba 
Isiraeri nti Temulya musaayi gwa nnyama yonna: kubanga 
obulamu bw'omubiri gwonna gwe musaayi gwayo: buli 
anaagulya alizikirizibwa. Eby’ Abaleevi 17:6,10-14 


Naye omwana omubereberye ow'ente, oba omwana 
gw'endiga ogubereberye, oba omwana gw'embuzi, 
togununula; bitukuvu: olimansira omusaayi gwabwe ku 
kyoto, n'oyokya amasavu gaabwe okuba ekiweebwayo 
ekyokebwa n'omuliro, okuba evvumbe eddungi eri 
Mukama. Okubala 18:17 


Era Eriyazaali kabona anaaddiranga ku musaayi gwe 
n'olugalo Iwe, n'amansira ku musaayi gwe butereevu mu 
maaso g'eweema ey'okusisinkanirangamu emirundi 
musanvu: Omuntu anaayokya ente ennume mu maaso ge; 
olususu lwe, n'ennyama ye, n'omusaayi gwe, n'obusa bwe, 
anaabyokya: Okubala 19:4-5 


Era onoowangayo ebiweebwayo byo ebyokebwa, ennyama 
n'omusaayi, ku kyoto kya Mukama Katonda wo: 
n'omusaayi gw'ebiweebwayo byo gunaafukibwa ku kyoto 
kya Mukama Katonda wo, n'olya ennyama. Ekyamateeka 
12:27 


Awo ne batta ente ennume, bakabona ne bafuna omusaayi, 
ne bagumansira ku kyoto: bwe batyo bwe baamala okutta 
endiga ennume, omusaayi ne bamansira ku kyoto: ne batta 
n'abaana b'endiga, ne bamansira omusaayi ku kyoto ekyoto. 
Bakabona ne babatta, ne batabagana n'omusaayi gwabwe 
ku kyoto, okutangirira Isiraeri yenna: kubanga kabaka 
yalagira ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo 
olw'ekibi biweebwe Isiraeri yenna. 2 Ebyomumirembe 
29:22,24 


Ne bayimirira mu kifo kyabwe ng'empisa zaabwe bwe zaali, 
ng'etteeka lya Musa omusajja wa Katonda bwe lyali: 
bakabona ne bamansira omusaayi gwe baaweebwa okuva 
mu mukono gw'Abaleevi. 2 Ebyomumirembe 30:16 


Ne batta Embaga ey’Okuyitako, bakabona ne bamansira 
omusaayi ogwava mu ngalo zaabwe, Abaleevi ne babasiba 
amaliba. 2 Ebyomumirembe 35:11 


Kigendererwa ki ssaddaaka zammwe ennyingi gye ndi? 
bw'ayogera Mukama nti Nzijudde ebiweebwayo 
ebyokebwa eby'endiga ennume n'amasavu g'ensolo 
eziriisibwa; so sisanyukira musaayi gwa nte, oba gwa 
ndiga oba gwa mbuzi. Isaaya 1:11 


N'angamba nti Omwana w'omuntu, bw'ati bw'ayogera 
Mukama Katonda; Ebyo bye biragiro by'ekyoto ku lunaku 
lwe banaagikola, okuwaayo ebiweebwayo ebyokebwa 
n'okumansirako omusaayi. Era oliddira ku musaayi 
gwakyo, n'oguteeka ku mayembe gaakyo ana ne ku nsonda 
ennya ez'ensolo, ne ku nsalo ezeetoolodde: bw'otyo 
bw'onoogirongoosa n'ogirongoosa. Ezeekyeri 43:18,20 


Naye bakabona Abaleevi, batabani ba Zadooki, 
abaakuumanga obuvunaanyizibwa bw'ekifo kyange 
ekitukuvu ng'abaana ba Isiraeri banzigyako, balisemberera 
okumpeereza, era baliyimirira mu maaso gange okunwaayo 


amasavu n'omusaayi, bw'ayogera Mukama Katonda: 
Ezeekyeri 44:15 


Era kabona anaaddiranga ku musaayi ogw'ekiweebwayo 
olw'ekibi, n'aguteeka ku bikondo by'ennyumba, ne ku 
nsonda ennya ez'entebe ey'ekyoto, ne ku bikondo 
by'omulyango ogw'oluggya olw'omunda. Ezeekyeri 45:19 


Awo bwe baali balya, Yesu n'addira omugaati, n'aguwa 
omukisa, n'agumenya, n'aguwa abayigirizwa, n'agamba nti, 
“Mutwale mulye; guno gwe mubiri gwange. N'addira 
ekikopo, n'amwebaza, n'akibawa, ng'agamba nti, 
“Mukinywe mwenna; Kubanga guno gwe musaayi gwange 
ogw'endagaano empya, oguyiibwa ku lw’abangi 
olw’okusonyiyibwa ebibi. Matayo 26:26-28 


Awo bwe baali balya, Yesu n'addira omugaati, n’awa 
omukisa, n'agumenya, n'abawa, n'agamba nti, “Mutwale 
mulye: guno gwe mubiri gwange.” N'addira ekikompe, 
bwe yamala okwebaza, n'akibawa: bonna ne bakinywa. 
N'abagamba nti Guno gwe musaayi gwange 
ogw'endagaano empya, oguyiibwa ku lw'abangi. Makko 
14:22-24 


N'addira omugaati, n'amwebaza, n'agumenya, n'abawa, 
ng'agamba nti Guno gwe mubiri gwange oguweereddwa ku 
lwammwe: mukolenga bwe mutyo okunzijukira. Bwe kityo 
n'ekikompe oluvannyuma lw°okulya ekyeggulo, 
ng'agamba nti, “Ekikompe kino ye ndagaano empya mu 
musaayi gwange oguyiibwa ku lwammwe.” Lukka 22:19- 
20 


Awo Yesu n'abagamba nti Mazima ddala mbagamba nti 
Bwe mutalya nnyama y'Omwana w'omuntu, ne munywa 
omusaayi gwe, temulina bulamu mu mmwe. Buli alya 
omubiri gwange, n'anywa omusaayi gwange, alina 
obulamu obutaggwaawo; era ndimuzuukiza ku lunaku 
olw’enkomerero. Kubanga omubiri gwange ddala mmere, 
n’omusaayi gwange ddala kyakunywa. Alya omubiri 
gwange, n'anywa omusaayi gwange, abeera mu nze, nange 
abeera mu ye. Yokaana 6:53-56 


Mwewale emmere eweebwayo eri ebifaananyi, n'omusaayi, 
n'ebintu ebinywezeddwa, n'obwenzi: bwe munaabanga 
mwekuumye, munaakolanga bulungi. Mugende bulungi. 
Ebikolwa 15:29 


Era yakola n'omusaayi gumu amawanga gonna ag'abantu 
okutuula ku nsi yonna, era yasalawo ebiseera ebyasooka 
okuteekebwawo n'ensalo z'okubeeramu kwago; Ebikolwa 
17:26 


Kyenvudde mbatwala okutegeeza leero nti ndi mulongoofu 
okuva mu musaayi gw'abantu bonna. Kubanga sikyewala 
kubabuulira kuteesa kwa Katonda kwonna. Kale 
mwegendereze mmwe n'ekisibo kyonna Omwoyo 
Omutukuvu kye yabafuula abalabirizi, okuliisa ekkanisa ya 
Katonda gye yagula n'omusaayi gwe. Ebikolwa 20:26-28 


Ku b'amawanga abakkiriza, twawandiika era ne tumaliriza 
nga tebakwata kintu ng'ekyo, okuggyako okwekuuma 
ebintu ebiweebwayo eri ebifaananyi, n'omusaayi, 
n'okunyiga ennyiriri n’obwenzi. Ebikolwa 21:25 


N'aweebwa obutuukirivu bwereere olw'ekisa kye 
olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu: Katonda gwe 
yateekawo okutangirira olw'okukkiriza mu musaayi gwe, 
okulangirira obutuukirivu bwe olw'okusonyiyibwa ebibi 
eby'edda, olw'okugumiikiriza kwa Katonda; Okulangirira 
mu kiseera kino obutuukirivu bwe: alyoke abeere 
omutuukirivu, era omuwa obutuukirivu eri oyo akkiriza 
Yesu. Abaruumi 3:24-26 


N’olwekyo, nga kati tufuuliddwa obutuukirivu 
olw’omusaayi gwe, tujja kulokolebwa okuva mu busungu 
okuyitira mu ye. Abaruumi 5:9 


Ekikompe eky'omukisa kye tuwa omukisa, si kwegatta 
n'omusaayi gwa Kristo? Omugaati gwe tumenya, Si 
kwegatta n’omubiri gwa Kristo? 1 Abakkolinso 10:16 


Mu ngeri y'emu n'addira ekikopo, bwe yamala okulya 
ekyeggulo, n'agamba nti Ekikompe kino ye ndagaano 
empya mu musaayi gwange: bwe mutyo mukolenga buli 
lwe mukinywa, nga munzijukiza. Kubanga buli Iwe mulya 
omugaati guno, ne munywa ekikompe kino, mulaga okufa 
kwa Mukama okutuusa lw'alijja. Noolwekyo buli 
anaalyanga omugaati guno, n'anywa ekikompe kino ekya 
Mukama, nga tasaanidde, anaabanga n'omusango 
gw'omubiri n'omusaayi gwa Mukama. 1 Abakkolinso 
11:25-27 


Nga yatutegekera okuzaala abaana mu Yesu Kristo gy'ali, 
ng'okwagala kwe bwe kusiima, Okutendereza ekitiibwa 
ky'ekisa kye, mwe yatusembeza mu mwagalwa. Mu ye 
tufuna okununulibwa olw'omusaayi gwe, okusonyiyibwa 
ebibi, ng'obugagga bw'ekisa kye bwe kiri; Abeefeso 1:5-7 


Naye kaakano mu Kristo Yesu mmwe abaali ewala, 
musemberera omusaayi gwa Kristo. Abeefeso 2:13 


Nga twebaza Kitaffe, eyatufunira okugabana ku busika 
bw'abatukuvu mu musana: Atununula okuva mu buyinza 
bw'ekizikiza, n'atukyusa mu bwakabaka bw'Omwana we 
omwagalwa: Mu ye mwe tufunira obununuzi okuyita mu 
musaayi gwe, n’okusonyiyibwa ebibi: Abakkolosaayi 1:12- 
14 


Era, bwe yaleeta emirembe olw'omusaayi gw'omusaalaba 
gwe, Okutabaganya ebintu byonna naye yekka; ku ye, 
nyamba, oba ebintu ebiri mu nsi oba ebiri mu ggulu. 
Abakkolosaayi 1:20 


Kubanga abaana bwe bagabana omubiri n'omusaayi, naye 
n'alya mu mubiri; alyoke azikirize oyo eyalina obuyinza 
obw'okufa, kwe kugamba, sitaani; Abebbulaniya 2:14 


Abebbulaniya 9 

1 Awo mazima endagaano eyasooka yalina n'ebiragiro 
eby'okuweereza Katonda, n'ekifo ekitukuvu eky'ensi. 

2 Kubanga waaliwo weema eyakolebwa; eky'olubereberye 
mwe mwalimu ekikondo ky'ettaala, n'emmeeza, n'emigaati 
egy'okulaga; ekiyitibwa ekifo ekitukuvu. 

3 N'oluvannyuma lw'olutimbe olw'okubiri, 
eyitibwa Entukuvu mu byonna; 

4 ( B ) Yalina essanduuko ey'obubaane eya zaabu, 
n’essanduuko y’endagaano eyabikkibwako zaabu 


weema 


okwetooloola, nga muno mwe mwalimu ekiyungu ekya 
zaabu ekirimu maanu, n'omuggo gwa Alooni ogwamera, 
n’emmeeza ez'endagaano; 

5 Era ku yo bakerubi ab'ekitiibwa nga basiikirira entebe 
y'okusaasira; kati tetusobola kwogera ku nsonga eno mu 
ngeri ey’enjawulo. 

6 ( B ) Ebintu ebyo bwe byateekebwawo bwe bityo, 
bakabona ne bagenda mu Weema ey'olubereberye, nga 
batuukiriza emirimu gya Katonda. 

7 Naye kabona asinga obukulu yayingiranga mu 
eyookubiri omulundi gumu buli mwaka, nga si musaayi 
gwe yawangayo ku lulwe n'olw'ensobi z'abantu. 

8 ( B ) Omwoyo Omutukuvu ng'alaga kino ng’ekkubo 
eriyingira mu kifo ekitukuvu ennyo mu byonna 
terinnalabika, ng’eweema ey’olubereberye yali eyimiridde. 
9 ( B ) Ekyo kyali kifaananyi eky’ekiseera ekyaliwo, mwe 
baawangayo ebirabo ne ssaddaaka, ekitayinza kufuula oyo 
akola obuweereza obutuukiridde, ng'akwata ku muntu 
ow’omunda; 

10 ( B ) Ebyo byali biyimiridde mu mmere n’ebyokunywa 
byokka, n’okunaaba okw’enjawulo, n’emikolo egy’omubiri, 
egyabassibwako okutuusa mu kiseera eky’okutereeza. 

11 Naye Kristo bwe yajja nga kabona asinga obukulu 
ow'ebirungi ebigenda okujja, ng'ayita mu weema esinga 
obunene era etuukiridde, etakolebwa na mikono, kwe 
kugamba, si mu kizimbe kino; 

12 ( B ) Wadde omusaayi gw'embuzi n'ennyana, naye 
n'ayingira mu kifo ekitukuvu olw’omusaayi gwe yennyini, 
ng'atunuuliddwa emirembe n’emirembe. 

13 ( B ) Kubanga omusaayi gw'ente ennume n’embuzi, 
n’evvu ly’ente ennume ng'amansira ebitalongoofu, 
bitukuza okutukuzibwa omubiri. 

14 ( B ) Omusaayi gwa Kristo, eyeewaayo eri Katonda 
olw’ Omwoyo ogutaggwaawo, tegulirongoosa nnyo omuntu 
wammwe mu bikolwa ebifu, okuweereza Katonda 
omulamu? 

15 Era olw'ensonga eyo ye mutabaganya w'endagaano 
empya, olw'okununulibwa kw'ebisobyo ebyali wansi 
w'endagaano eyasooka, abo abayitibwa bafune ekisuubizo 
eky'obusika obutaggwaawo. 

16 ( B ) Kubanga endagaano gye wabaawo, wabaawo 
n'okufa kw'oyo eyawa endagaano. 

17 Kubanga endagaano eba ya maanyi oluvannyuma 
lw'abantu okufa: bwe kitaba ekyo terina maanyi n'akatono 
ng'oyo eyagiwa ekiraamo akyali mulamu. 

18 ( B ) Awo n’endagaano eyasooka teyaweebwayo 
awatali musaayi. 

19 ( B ) Kubanga Musa bwe yamala okwogera buli kiragiro 
eri abantu bonna ng'amateeka bwe gali, n’addira omusaayi 
gw'ennyana n'embuzi, n'amazzi, n'ebyoya by'endiga 
ebimyufu, ne hisopu, n’amansira ekitabo n’abantu bonna. 
20 N'agamba nti Guno gwe musaayi ogw'endagaano 
Katonda gwe yabalagira. 

21 Era n'amansira omusaayi mu Weema n'ebintu byonna 
eby'obuweereza. 

22 Era kumpi ebintu byonna mu mateeka birongoosebwa 
n’omusaayi; era awatali kuyiwa musaayi tewali 
kusonyiyibwa. 

23 N’olwekyo kyali kyetaagisa ebifaananyi by’ebintu ebiri 
mu ggulu okulongoosebwa n'ebyo; naye eby’omu ggulu 
byennyini nga biriko ssaddaaka ezisinga obulungi. 

24 Kubanga Kristo teyayingizibwa mu bifo ebitukuvu 
ebikoleddwa n'emikono, nga bino bye bifaananyi 


eby'amazima; naye mu ggulu lyenyini, kaakano okulabika 
mu maaso ga Katonda ku lwaffe. 

25 Era naye nga yeewaayo emirundi mingi, nga kabona 
asinga obukulu bw'ayingira mu kifo ekitukuvu buli mwaka 
n'omusaayi gw'abalala; 

26 Kubanga ateekwa okuba nga yabonaabona emirundi 
mingi okuva ensi lwe yatondebwa: naye kaakano omulundi 
gumu ku nkomerero y'ensi alabiseeko okuggyawo ekibi 
olw'okuwaayo ssaddaaka ye. 

27 Era nga bwe kyalagirwa abantu okufa omulundi gumu, 
naye oluvannyuma lw'ekyo omusango. 

28 ( B ) Bwe kityo Kristo n'aweebwayo omulundi gumu 
okwetikka ebibi by'abangi; n'abo abamusuubira alilabika 
omulundi ogw'okubiri nga talina kibi eri obulokozi. 
Kubanga tekisoboka omusaayi n’embuzi 
kuggyawo bibi. Abebbulaniya 10:4 


gwa nte 


Kale, ab’oluganda, nga tulina obuvumu okuyingira mu kifo 
ekitukuvu ennyo olw’omusaayi gwa Yesu, Abebbulaniya 
10:19 


Mulowooze nti oyo alinnyirira Omwana wa Katonda 
n'abala omusaayi gw'endagaano gye yatukuzibwa, ekintu 
ekitali kitukuvu, era n'akoze Omwoyo, alilowoozebwa 
ng'agwanidde wa kisa? Abebbulaniya 10:29 


Olw'okukkiriza yakwata embaga ey'Okuyitako, 
n'okumansira omusaayi, aleme okuzikiriza ababereberye 
aleme okubakwatako. Abebbulaniya 11:28 


Temunnaba kuziyiza musaayi, nga mulwana n'ekibi. 
Abebbulaniya 12:4 


Era eri Yesu omutabaganya w'endagaano empya, 
n'omusaayi ogw'okumansira, ayogera ebirungi okusinga 
ogwa Abbeeri. Abebbulaniya 12:24 


Kubanga emirambo gy’ensolo ezo, omusaayi gwazo bwe 
guleetebwa mu kifo ekitukuvu olw’ekibi, gwokebwa 
ebweru w'olusiisira. Naye Yesu kyeyava atukuza abantu 
n'omusaayi gwe ye, n'abonyaabonyezebwa ebweru 
w'omulyango. Abebbulaniya 13:11-12 


Kaakano Katonda ow'emirembe eyazuukiza mu bafu 
Mukama waffe Yesu, omusumba omukulu ow'endiga, 
olw'omusaayi gw'endagaano etaggwaawo, Abatuukirira mu 
buli mulimu omulungi okukola by'ayagala, ng'akolera mu 
mmwe ekyo ekisanyusa mu maaso ge, okuyita mu Yesu 
Kristo; oyo ekitiibwa kibeerenga emirembe n’emirembe. 
Amiina. Abebbulaniya 13:20-21 


Mulonde nga Katonda Kitaffe bwe yategeera edda, okuyita 
mu kutukuzibwa kw’Omwoyo, okugondera n’okumansira 
omusaayi gwa Yesu Kristo: Ekisa n’emirembe 
mweyongerenga. 1 Peetero 1:2 


Kubanga mumanyi nga temwanunulibwa na bintu ebivunda, 
nga ffeeza ne zaabu, okuva mu birowoozo byammwe 
ebitaliimu bye mwaweebwa olw'obulombolombo okuva eri 
bajjajjammwe; Naye n’omusaayi gwa Kristo 
ogw’omuwendo, ng'ogw'omwana gw'endiga ogutalina 
kamogo era ogutalina kamogo: 1 Peetero 1:18-19 


Naye bwe tutambulira mu musana nga naye bw'ali mu 
musana, tulina okussa ekimu ne bannaffe, era omusaayi 
gwa Yesu Kristo Omwana we gututukuza okuva mu bibi 
byonna. | Yokaana 1:7 


Ono ye Yesu Kristo eyajja mu mazzi n'omusaayi; si lwa 
mazzi gokka, wabula n'amazzi n’omusaayi. Era Omwoyo 
y'awa obujulirwa, kubanga Omwoyo ge mazima. Kubanga 
waliwo abasatu abawa obujulirwa mu ggulu, Kitaffe, 
Ekigambo, n'Omwoyo Omutukuvu: era abo abasatu bali 
kimu. Era waliwo abasatu abawa obujulirwa mu nsi, 
Omwoyo, n'amazzi, n'omusaayi: era bino ebisatu 
bikkaanya mu kimu. Bwe tukkiriza obujulirwa bw'abantu, 
obujulirwa bwa Katonda buba bukulu: kubanga buno bwe 
bujulirwa bwa Katonda bwe yategeeza ku Mwana we. 1 
Yokaana 5:6-9 


Era okuva eri Yesu Kristo, ye mujulirwa omwesigwa, era 


omubereberye mu bafu, era omulangira wa bakabaka b'ensi. 


Eri oyo eyatwagala, n'atunaaza mu bibi byaffe mu musaayi 
gwe, N'atufuula bakabaka ne bakabona eri Katonda 
Kitaawe; ekitiibwa n'obuyinza bibeere gy’ali emirembe 
n’emirembe. Amiina. Okubikkulirwa 1:5-6 


Ne bayimba oluyimba oluggya nga boogera nti Osaanidde 
okutwala ekitabo n'okuggulawo envumbo zaakyo: kubanga 
wattibwa, n'otununula eri Katonda n'omusaayi gwo okuva 
mu buli kika, ne mu lulimi, ne mu bantu, ne eggwanga; 
Okubikkulirwa 5:9 


Ne mmugamba nti Ssebo, ggwe omanyi. N'angamba nti 
Bano be baava mu kibonyoobonyo ekinene, ne banaaza 
ebyambalo byabwe ne babyerusa mu musaayi gw'Omwana 
gw'Endiga. Okubikkulirwa 7:14 


Ne bamuwangula olw'omusaayi gw'Omwana gw'endiga 
n'ekigambo eky'okujulira kwabwe; ne batayagala bulamu 
bwabwe okutuusa okufa. Okubikkulirwa 12:11 


Ne ndaba eggulu nga ligguka, era laba embalaasi enjeru; 
n'oyo eyatuula ku ye yayitibwa Omwesigwa era 
ow'amazima, era mu butuukirivu asalira omusango 
n'okulwana. Amaaso ge gaali ng'ennimi z'omuliro, ne ku 
mutwe gwe nga kuliko engule nnyingi; era yalina erinnya 
eryawandiikibwa, nga tewali muntu yenna amanyi, wabula 
ye kennyini. N'ayambadde ekyambalo ekinnyikiddwa mu 
musaayi: n'erinnya lye kiyitibwa Ekigambo kya Katonda. 
Amagye agaali mu ggulu ne gamugoberera nga gali ku 
mbalaasi enjeru, nga gambadde bafuta ennungi, enjeru era 
ennyonjo. Okubikkulirwa 19:11-14 


Tutunuulire nnyo omusaayi gwa Kristo, tulabe omusaayi 
gwe bwe guli ogw”omuwendo mu maaso ga Katonda: bwe 
guyiibwa olw’obulokozi bwaffe, ne gufuna ekisa 
eky’okwenenya olw’ensi yonna. Ebbaluwa ya Clement 1 
eri Abakkolinso 4:5 


Era ne bamuwa akabonero: alyoke awanise omuguwa 
omumyufu okuva mu nnyumba ye; okusinda mu musaayi 
gwa Mukama waffe, wabeewo okununulibwa eri bonna 
abakkiriza era abasuubira mu Katonda. Mulaba, abaagalwa, 
nga tewaali kukkiriza kwokka, naye n'obunnabbi mu 
mukazi ono. Ebbaluwa ya Clement 1 eri Abakkolinso 6:10 


Tusse ekitiibwa Mukama waffe Yesu Kristo eyaweebwa 
omusaayi gwe ku lwaffe. Ebbaluwa ya Clement 1 eri 
Abakkolinso 10:6 


Okuyita mu kwagala Mukama yatwegatta ku ye; so nga 
olw”okwagala kwe yatusitula, Mukama waffe Yesu Kristo 
yatuwa omusaayi gwe, olw'okwagala kwa Katonda; 
omubiri gwe ku lw'omubiri gwaffe; emmeeme ye, ku 
lw°emyoyo gyaffe. Ebbaluwa ya Clement 1 eri 
Abakkolinso 21:7 


Mukama waffe kyeyava akakasa okuwaayo omubiri gwe 
okuzikirizibwa, olw'okusonyiyibwa ebibi byaffe 
tutukuzibwa; kwe kugamba, olw’okumansira omusaayi 
gwe. Kubanga bw'atyo Ebyawandiikibwa bwe bigamba nti 
Yafumibwa olw'okusobya kwaffe, n'afumitizibwa 
olw'obutali butuukirivu bwaffe, n'omusaayi gwe twawona. 
Yakulemberwa ng'omwana gw'endiga oguttibwa, era 
ng'endiga mu maaso g'abamusalako bwe zisiru, bw’atyo 
n'atayasamya kamwa ke. Ebbaluwa ya Balunabba eya 
bulijjo 4:1,3 


Nga bwe muba abagoberezi ba Katonda, era nga 
mwesiikuula olw'omusaayi gwa Kristo, nga mutuukirizza 
bulungi omulimu ogwali ogw'obuzaale gye muli. Ebbaluwa 
ya Ignatius eri Abaefeso 1:3 


Ignatius, era ayitibwa Theophorus, eri ekkanisa entukuvu 
eri e Tralles mu Asia: omwagalwa Katonda Kitaffe wa 
Yesu Kristo, omulonde era asaanira Katonda, nga tulina 
emirembe olw'omubiri n'omusaayi, n'okubonaabona kwa 
Yesu Kristo essuubi lyaffe, mu kuzuukira okuli mu ye: era 
n'okulamusa mu bujjuvu bwakwo, nga ngenda mu maaso 
mu mpisa y'obutume, nga njagaliza essanyu lyonna 
n’essanyu. Ebbaluwa ya Ignatius eri Abatrallian 1:1 


Noolwekyo mwambale obuwombeefu, mwezza obuggya 
mu kukkiriza, kwe kugamba, omubiri gwa Mukama; ne mu 
kwagala, kwe kugamba, omusaayi gwa Yesu Kristo. 
Ebbaluwa ya Ignatius eri aba Trallians 2:7 


Njagala omugaati gwa Katonda gwe mubiri gwa Yesu 
Kristo, ogw'ezzadde lya Dawudi; n'ekyokunywa kye 
nneegomba gwe musaayi gwe, gwe kwagala okutavunda. 
Ebbaluwa ya Ignatius eri Abaruumi 3:5 


Ignatius, era ayitibwa Theophorus, eri ekkanisa ya Katonda 
Kitaffe, ne Mukama waffe Yesu Kristo, eri mu Filadelufiya 
mu Asia; eyafuna okusaasira, nga yeenyweredde mu 
kukkaanya kwa Katonda, n'okusanyuka emirembe gyonna 
olw'okubonaabona kwa Mukama waffe, n'okutuukirizibwa 
mu kusaasira kwonna olw'okuzuukira kwe: Era oyo 
mmulamusa mu musaayi gwa Yesu Kristo, gwe guli 
emirembe n'emirembe gyaffe era atalina kamogo essanyu; 
naddala bwe baba nga bali bumu n'omulabirizi, 
n'abasumba abali naye, n'abadyankoni abaalondebwa 
okusinziira ku ndowooza ya Yesu Kristo; gwe yasenza 
ng'ayagala ye mu bunywevu bwonna olw’Omwoyo we 
Omutukuvu: Kubanga wa Mukama waffe Yesu Kristo 
omubiri gumu gwokka; n'ekikompe kimu mu bumu 
bw’omusaayi gwe; ekyoto kimu; Ebbaluwa ya Ignatius eri 
Abafirilafiya 1:1,11 


Kubanga ndabye nga mutuuse mu kukkiriza okutakyuka, 
ng'olinga eyakomererwa ku musaalaba gwa Mukama waffe 
Yesu Kristo, mu mubiri ne mu mwoyo; era bakakasibwa 
mu kwagala olw'omusaayi gwa Kristo; nga tumatidde 
ddala ebyo ebikwata ku Mukama waffe. Ebbaluwa ya 
Ignatius eri Abasumurnaya 1:3 


Tewali muntu yenna yeerimba; byombi ebiri mu ggulu ne 
bamalayika ab'ekitiibwa, n'abalangira, oba nga balabika 
oba abatalabika, bwe batakkiriza musaayi gwa Kristo, 
kiriba gye bali okusalirwa omusango. Ebbaluwa ya 
Ignatius eri Abasumurnaya 2:12 


Nkulisa omulabirizi wo asaanira ennyo, n’obusumba bwo 
obw'ekitiibwa; n’abadyankoni bammwe, baweereza 
bannange; nammwe mwenna okutwaliza awamu, na buli 
omu okusingira ddala, mu linnya lya Yesu Kristo, ne mu 
mubiri gwe ne mu musaayi gwe; mu kubonaabona kwe 
n’okuzuukira kwe mu mubiri ne mu mwoyo; ne mu bumu 
bwa Katonda nammwe. Ebbaluwa ya Ignatius eri 
Abasumurnaya 3:22 


Oyo ebintu byonna eby'omu ggulu n'eby'omu nsi bye 
bifugibwa; buli kitonde ekiramu kye kinaasinzanga; alijja 
okuba omulamuzi w'abalamu n'abafu: Katonda gw'alisaba 
omusaayi gwe eri abo abamukkiriza. Ebbaluwa ya 
Polycarp eri Abafiripi 1:7 


Naye abo abatakwata biragiro bye, badduka okuva mu 
bulamu bwabwe, ne baba balabe. N'abo abatagoberera 
biragiro bye, baliwaayo okufa, era buli muntu aliba 
n'omusango gw'omusaayi gwe. Ekitabo eky’okusatu ekya 
Hermas 10:13 


Awo ne balowooza bokka na bokka oba bagende balage 
Piraato ebintu ebyo. Awo bwe baali bakyalowoozaako, 
eggulu ne lirabibwa nate nga ligguka, n'omusajja ng'akka 
n'ayingira mu ntaana. Omuduumizi w'ekitongole n'abo 
abaali naye bwe baalaba ebyo, ne banguwa ekiro eri 
Piraato, ne bava ku ntaana gye baali batunuulidde, ne 
babuulira byonna bye baalaba, nga banakuwavu nnyo nga 
bagamba nti Mazima yali Mwana wa Katonda. Piraato 
n'addamu n'agamba nti Ndi mulongoofu okuva mu musaayi 
gw'Omwana wa Katonda: naye mmwe mwe mwasalawo. 
Awo bonna ne basembera ne bamwegayirira ne 
bamwegayirira alagirire omuduumizi w'ekibinja 
n'abaserikale obutayogera kintu kyonna ku bintu bye 
baalaba: Kubanga kisingako, bagamba, ffe okubeera 
n’omusango ogw’ekibi ekisinga obunene mu maaso ga 
Katonda, era obutagwa mu mikono gy'abantu 
b'Abayudaaya n'okukubwa amayinja. Awo Piraato 
n'alagira omukulu w'ekibinja n'abaserikale obutayogera. 
Enjiri Ebuze Okusinziira ku Peetero 1:11 


Awo ekigambo kya Katonda ne kijja eri Adamu, 
n'amugamba nti, “Ayi Adamu, nga bw’oyiwa omusaayi 
gwo, bwe ntyo bwe ndiyiwa omusaayi gwange bwe 
ndifuuka omubiri gw'ezzadde lyo; era nga bwe wafa, ai 
Adamu, nange bwe ntyo bwe ndifa. Era nga bwe wazimba 
ekyoto, bwe ntyo bwe ndikukolera ekyoto ku nsi; era nga 
bwe wawaayo omusaayi gwo ku kyo, bwe ntyo bwe 
ndiwaayo omusaayi gwange ku kyoto ku nsi. Era nga bwe 
wawawaabira okusonyiyibwa okuyita mu musaayi ogwo, 


bwe ntyo bwe ndifuula omusaayi gwange okusonyiyibwa 
ebibi, era ndisangula ebisobyo mu gwo. Ekitabo kya 
Adamu ne Kaawa Ekisooka 24:4-5 


Era, nate, ku bikwata ku Mazzi ag'Obulamu g”onoonya, 
tegajja kukuweebwa leero; naye ku lunaku lwe ndiyiwa 
omusaayi gwange ku mutwe gwo mu nsi ya Gologosa. 
Kubanga omusaayi gwange guliba Mazzi ag’Obulamu 
gy'oli, mu kiseera ekyo, so si gy’oli wekka, wabula eri abo 
bonna ab'ezzadde lyo abalinzikiriza; kibeere gye bali 
ekiwummulo emirembe gyonna. Ekitabo kya Adamu ne 
Kaawa Ekisooka 42:7-8 


Katonda n'ayongera n'agamba Adamu nti, Bwe ntyo bwe 
ndituuka nange, ku nsi, bwe ndifumita era omusaayi ne 
gukulukuta omusaayi n’amazzi okuva ku ludda lwange ne 
gukulukuta ku mubiri gwange, nga gwe kiweebwayo 
eky'amazima; era kinaaweebwayo ku kyoto nga 
ekiweebwayo ekituukiridde. Ekitabo kya Adamu ne Kaawa 
Ekisooka 69:6 


Wansi yenna kuliko amayinja n’okuserengeta okutuuka mu 
bifo ebyateekebwawo, amazzi gasobole okutuusibwa 
okunaaza omusaayi okuva mu ssaddaaka, kubanga ensolo 
enkumi nnyingi ziweebwayo eyo ku nnaku z'embaga. 
Wansi w'ekyoto mulimu ebifo bingi ebiggulwawo amazzi 
nga bonna tebalabika okuggyako abo abeenyigira mu 
buweereza, omusaayi gwonna 0ogw'ebiweebwayo 
ogukung’aanyizibwa mu bungi ne gunaazibwa mu kuziba 
kw'eriiso . Ebbaluwa ya Alisteya 4:12,17 


Era abasajja bano, n'olwekyo, bwe beetukuza ku lwa 
Katonda, tebakoma ku kufuna kitiibwa kino, naye 
n'ekitiibwa nti okuyita mu bo omulabe yali takyalina 
buyinza ku bantu baffe, n’omutyobooli n’abonerezebwa, 
n'ensi yaffe n'etukuzibwa, bo nga kifuuse ekinunulo 
olw'ekibi ky'eggwanga lyaffe; era okuyita mu musaayi 
gw'abasajja bano abatuukirivu n'okutangirira okufa 
kwabwe, Obulabirizi obw'obwakatonda bwanunula 
Isirayiri eyasooka okwegayirira obubi. Ekitabo eky’okuna 
ekya Maccabees 8:15 


